


EE —/ 
THREN ODIA; 


SEF, 


GALAR GAN, 


Â GYFANSODDWYD AR YR ACHLYSUB 










O FARWOLAFTH 


MRS: MARY POWEL, 


| CEFN FFOREST, PLWYF LLANGYFELACH, k 






MORGANWG; 






Vr hon a ymadawodd a'r byd hwn, yn 62 oed, Mai 27,1823. | 





su 
Gax DAFYDD EFANS, Tnzronys, 






an Mair a ddewisodd y rhan dag &c.,—Luc x.49. 
tyr hon a gymmerodd lawer o boen erom nì,” 
RHUF. Xxvt, 6. 


“Llawer merch, a weithiodd ynrymus; ond tiaragor- | 
aist arnynt oH? Diawi XxXxi 2 î 















by 4 — 4 5 
« ABEL 9TAWY: 





T Arfog yn ERS Seren mia ps Harris. 4 





GALAR GAN, &c. 


O! Ragluniaeth fawr y nefoedd, 
Gweithio 'rwyt yn rhyfedd iawn, 
Cym'ryd rhai o'n plith ar gerdded, 
Yn feunyddiol foreu a nawn ; 
Llyfr ydwyt pwy a'th ddarllen? 
Ond yn unig Duw ei hun, 
Sydd a'i lygaid yn agored, 
Yn mhob man yn canfod dyn. 

o 2 
Trwm yw'r newydd ddaeth i'm clustiau 
Pan yn Merthyr oeddwn îi, 
Fod y fwynaidd Mrs. Power, 
Gwedi gado'n daear Di; a 
Heb un gobaith byth ei gweled 
Yn y byd lle rwyf fi nawr; 
Minnau'n ddyfal sydd yn myned 
Ari hol i'r cefnfor mawrs 
Ar y seithfed dydd ar. hugain. ; 
O fis Mai, bu farw MAIR, 
Yn y ílwyddyn oed ein arglwydd, 
Un fil wyth cant deuddeg tair; 
Diwrnod olaf o'r mis yma, 
Rho'wd eî chorff i lawr mewn bedd, 
Gyda'i phriod 'n ymylSalemy .:.. 
Pan oedd. pawb yn brydd eu gwedd. 


ff. 
Aa. kt 7 YDD 
ML, 2. (CP) 














â HYS 
Rhwn bregethodd yn ei hangladd, -/; 
Oedd Parchedig Efans, Crwys, 
Yno dywedai mewn modd mwynaidd, 
Ceisiwch ras gan Iesu'n ddwys; 
Lle cymerodd ef ei destyn, 
Ar yr achlysur sobr hyn ; 
Salm tri deg a dwy yn 'chwaneg, LO 
Adnod chwechfed; mewn modd $yn. 

7 Y 
Ar amgylchiad hwn pregethodd, 
Mr. Efaus, Mynydd Bach, 
Yr ail Sabbath 'nol ei chladdu, 
Enwodd dorf o'r duwiol âch; 
Bumed benod ail Corinthiaid, . 
Adnod wythfed gym'rodd ef... nl 
Yno tystiodd yn ngwydd cannoedd, 
Fod ei henaid yn y nef. i 

6 
D'wedodd lawer iawn am rinwedd, 
Mrs. Power tra fu byw, 
Elusengar, mwynaidd, hawddgar, 
Ac mewn hwyl yn caru Duw ; 
Cyn ei mharw hi gadd weled, 
Ei holl blant yn:ufydd iawn 
Gyda'i gilydd yn gweddïo, 
Amryw foreu a phrydnawn. 

ebiih y 

Rhodd anogaeth yn dra odiaeth, 
I'r ymddifaid oedd yn brudd, 
Am ei chanlyn mewn daioni, 


Yn eu bywyd nos a dydd, 








4 


O! mor serchog darfu iddo, 

Eu cysuro yn ddible, 

Yn ei waith yn dweyd ei destyn, 
Aeth eich anwyl fam i dre'. 


8 


Mrs. Power gadd anrhydedd, 

O grefydda'n foreu iawn, 

Cotio wnaeth hi eì Chreawdwr, 
Cyn bod ddwy-ar-bymtheg lawn, 
Yn Nghwmllynfell cadd ei derbyn, 
Gan yr enwog Dafis fwyn, 

Mewn i'r Pglwys yn dra siriol, 

I gael gwledda gyda'r ŵyn. 


9 


Yno bu dros rai blyneddau, 
Yn bur weddaidd yn eî lle, 
Gyda'r bobl wynfydedig, 
Oedd yn arddel Brenin ne' s 
Gwedi hyny darfu iddi, 

Nol priodi yn. y Llan, 
Fyned ymaith o Gwmllynfell 
Gyda'i Phriod yn y fan, 


10 
Mr. Power, Cefn Fforest,. 
Oedd ei phriod yn y byd, 
Un ag oedd yn ofni'r Arglwydd, . 
Ac yn meddu'r trysor drud, 
Gyda'u gilydd darfu iddynt, 
Fod yn ffyddlon droseu ho's, 
Gadw trefn yneu teulu, 


Yn bur brydferth ddydd a nos, 




















5 
11 . 
Yn y Mynydd Bach y gwelwyd, 
Hwy eill dau o dan y groes, 
Ac ogalon yn clodfori, 
Dwyfol rinwedd marwol loes; 
Ioan Powel ddaeth yn addfed, 
O flaen Mair ryw amser maith, 
Yna hedodd mewngorfoledd , 
Gyda'r Iesu dros y traeth. 
12 Wi FT) 

Oed y fwynaidd Mrs. POwEny | <> 
Pan ymado wnaethan, 0/00 od 
Oedd chwech deg, adwy yn rhagor, 
'Nol y cyfrif gefaisi, 7 7/5 | 
Bu bum' mlynedd lawn a deugain, 
'N arddel Iesu yn ei dŷ, 
Yn rheolaidd dros eì bywyd, 
Pa le byna' gwelsit hî. 
Ei addysgu gadd yn rhyfedd, 
Yn athrawiaeth fawr yne 
Gan y cewrimwyaf gwrol, 
Ar y muriau yn ddible; 
Parchedigiou duwiol dawnus, 
Mr. Dafis, o'r Alltwen, 
'Rhwn mae'n debyg fu offeryn, 
Droi ei gwyneb tua'r nen. 

Ma Ma 
'R athraw arall fu'n eì dU o A 
Lewis Rees, o'r Mynydd Bach, 
Yn arferyd pob ryw foddion, 
Gael ei henaid bythyniaehs nog 









6 
Nesaf ìddo Dafis ddoniol, 
O'r un lle fu wedi hyn, 

Yn gweinyddu iddi'n gyson, 
Haeddiant Iesu ar y bryn. 


15 

Bugail olaf fu'n ei phorthi, 
Yn y Mynydd Bach yn hir, 
Oedd Parchedig Daniel Evans, 
Ar athrawiaeth nefol bur; 
Amryw weithiau cadd ei lloni, 
Dan ei weinidogaeth ef, 
Nes o'r diwedd daeth yn aeddfed, 
?Hedeg wnaeth yn awr i'r nef. 

16 
Mawr yw'r golled nawr o'i chollí, 
Yn yr Eglwys gydd ni, 
Parod iawn oedd Mara bob amser 
Gynnal achos Iesu cu, 


Mae'r frawdoliaeth heddy'n bruddaidd, 


Ac mewn galar ar ei hol; 
Ond 'r un fynyd maent yn moli 
Crist am fyn'd a hi'n ei gol. 


1T 


Trìstwch sydd yn Nghefn Fforest, iw 


Acosgofyn rhyw unpa'my ; 
Hawdd yw ateb yn bur gyson, 
Achos colli Tad a Mam, . 

A fu ymadros eu bywyd, 
Yn ymdrechu dros eu plant, 


Yw eugwneyd ìi gyd yn ddedwydd, .,. 


Ar eu taith wrth fyn'd ì bant. 











| 
Î 
Î 
Ô] 
| 
| 














2 2 





7 

18 
Mynydd Bach a Chefn Fforest, 
Sydd yn awr mewn galar wisg, 
Ar ol Many Power hawddgar, 
Fu ílyneddau yn eu mysg; 
Heb un amser eu gofidio, 
'Tra.bu yma yn y byd, 
Od mawr gysur ydoedd iddynt, 
Dros eu dyddiau maith i gyd. 
HR 
John a Samuel, Ann a Mari, 
Cym'rwch gyngor genyf fì, 
Ceisiwch ganlyn eich rhieni, 
Mewn rhinweddau yn y tŷ; 
Eich ysgwyddau fyddo'n wrol, 
Yn wastadol dan yr arch, 
Fêl y byddoch yn yr Eglwys, 
A'r Gym'dogaeth mewn «mawr barch, 

20 
O! John Powel paid a blino 
Yn ormodol am dy fam, 


“ Er nad ydyw gydat heddyw, 


Mai mewn gwlad heb unrhyw nam; 


'Gyda'th Dad yn mynwes Iesu, 


'N ymddigryfu heb un gro's, 
Ac yn gwledda gyda'r teulu, - 
Ar rinweddau marwol lo?s, 

ic Pa 
Mary Powel bydd yndawel, 
Er na feddu Famna Thad; 
'Tad 'r ymddifaid a'th gysuro, Fa 
Ar dy daith tua'r nefol lads ; 


PAR 
an 











'Mae'th rîeni mewn dedwydd wchfsse 
Gyda'r Iesu'n hardd eu gwedd, 
Jddo' n diolch am eu golchi, 

A datguddio'r cyngor hedd, 

“a 
$amuel Powel gwrando dithau, 
Ar anheilwng was y ne', 

Cymer galon a.bydd foddlon, 
Mae dy.Fam o fewn gwell lle, 
Heb un methiant yn ei mhynwes, 
Nac un gofid oun rhyw, 

Ynei rhwystro fôd yn hwylus, ^ 
Gyda'r seintiau'n moli Duw,. 


cu u 28 ; Wy dbo, 
O! Ann Powel, plentyn iclbgaf, 
O'th rieni ydwyt ti; 
Eto bydd er hyny'n «ldystaw, 
I'r holl drefn santaidd fry; 
Er mae anwyl Fam a gollaist, 
Ce'st eì mhenthyg gyda. Duw, 
Hyd nes darfu iddi'th fagu, 
Fel y gallsit bebddi fyw. 


2n 4; 

Duw'r bendithion a'ch cynnalio 
Ar eich taith trwy'r anìal dir, 
Mewn modd sercliog a chariadlon, 
Gan ymofyn am y gwir; 
Gwlithoedd ffrwythlon o Gaersalem, i 
Fo'n gafodydd'ar eich pen, 
Yw Ty mtniodd f' enaid egwan 


Drosoch oll, gil dd'weyd AMEN. 


p. o Na fydded ì i neb argraffn y Taiwnad bon B & a 
ge yr Awdwr, 


y a'i 















































